WicipediA 


Serbeg 


Iaith a siaredir yn Serbia a rhai gwledydd cyfagos yw 
Serbeg. Mae'n iaith swyddogol yn Serbia, a cheir cryn 
nifer o siaradwyr mewn gwledydd fel Bosnia a 
Montenegro . Credir fod tua 12 miliwn yn siarad yr iath, 
8 miliwn o'r rhain yn ei siarad fel mamiaith. 

Mae Serbeg yn rhan o'r grŵp o ieithoedd De Slafonig a 
elwir wrth yr enw Serbo-Croateg, sydd hefyd yn 
cynnwys Croateg, Bosnieg a Montenegreg . Arferid 
meddwl am Serbo-Croateg fel iaith, a Serbeg fel un o'i 
thafodieithoedd, ac mae llawer o ieithyddwr yn y 
gorllewin yn dal i ystyried fod hyn yn wir. Fodd bynnag, 
gyda diflaniad Iwgoslafia, daethpwyd i feddwl am 
Serbeg a Chroateg fel ieithoedd yn hytrach na 
thafodieithoedd. 



Serbeg (2006) 



Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https ://cy .wikipedia.Org/w/ 


index.php?title=Serbeg&action=edit). 


WitlaiLur 
|Wéj»1u| « f 


Chwiliwch am serbeg 
yn Wiciadur. 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Serbeg&oldid=8724494" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 21 Gorffennaf 2019, am 22:36. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; ga.ll fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 






























